WicipediA 


Ladineg 


Mae "Ladin"yn ail-gyfeirio i'r dudalen hon. Amyr iaith glasurol, gweler Lladin. Am iaith Iddewon 
Sbaen, gweler Ladino. 

Iaith yw Ladineg neu Ladin a siaredir ym mynyddoedd y Dolomiti yn ngogledd-ddwyrain yr Eidal a thros 
y ffin yn Ne Tyro l yn Awstria. Mae ganddi oddeutu 30,000 o siaradwyr, a elwir yn Ladinwyr. 

Mae Ladineg yn perthyn i Raetieg, sy'n iaith Romawns yng nghangen Italaidd y teulu ieithyddol Indo- 
Ewropeaidd. Lel yn achos ei chwaer-iaith Raetiaidd, Lfriŵleg, mae'r iaith Eidaleg wedi dylanwadu'n drwm 
ar y Ladineg. 

Dolennì allanol 

■ Wicipedia Ladineg arbrofol (https://meta.wikimedia.org/wiki/Test-wp/lld) 

■ Swyddfa cynllunio ieithyddol Ladineg (yn Saesneg) (http://www.spell-termles.ladinia.net/en.htm 

!) ' 

■ Noeles.net Newyddion ar-lein Ladineg (http://www.noeles.net) 

■ La Usc Di Ladins (Llais y Ladinwyr) papur bro Ladineg (http://www.lauscdiladins.com) 



E giny n erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 


index.php?title=Ladineg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Ladineg&oldid=5879946" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Awst 2018, am 22:09. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnydŵio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















